“ta ALLAI 
——— 


Met, 


YR ENETH ANFFODU 


Tôn, “ Willie we have miss'd you.” 


———(D)——— 


Myfi sydd eneth ifanc oedd lon a theg fy ngrudd, 

Nis gwyddwn heth oedd trallod na chario calon brudd 
Nes gadael ty fy nhad a'm genedigol fro ; 

Mae hiraeth wedi britho'm gwallt wrth gofio am y tro 
Rhed trwy fy mynwes brudd ofidiau fwy na rhi ; 

O! Alic, Alic, Alic, mae'r cwbwl trwyddot ti. 


'Teg oedd dy addewidion, nis mynet ti nacâd, 

Nes denu serch fy nghalon a'm hudo o dir fy ngwlad. 
Ac yna gyda gwawd, 'nol boddio'th aflan nwy', 
Myn'd gydag arall yn fy lle a'm gadael fel yr wy'; 
'Troi nol i dy fy nhad byth mwy nis gwiw imi ; 

O I Alic, &c. 


Mae gan y Barcut lety fyn'd iddo o dro i dro, 

A'r wenol fain ei haden gartrefle yn mondo'r tô ; 
Rwyf finau dan fy nych mewn adfyd wed'ym cloi, 
Heb genyf gyfaill, ffrind na châr, na man lle i droi; 
Chwyrn eco'r creigiau mud ddolefant gyda mi, 

O 1 Alic, &c. 


Fy mabi bach diniwed sy'n dyodde cam, 
Does genyt fan i lechu. ond mynwes oer dy fam 
' Angeuol wyntyll nos sy'n glasu'th ddwyrudd wen 


Heb ddim ond brigau'r Ywen werdd yn gysgod uwch dy ben. 








2 


A glaswellt daear laith yn wely gyda mi ; 
O ! Alic, &c. 


Y mellt sy'n rhwygo'r tw'llwch, a'r daran nwch fy mhen, 
Gwlawogydd yn ymdywallt fel llif o entrych nen; 

Beth ddaw o hono ti fy mabi gwael ei lun ? 

Wyf wrth dy wylio wedi myn'd yn ddrych i mi fy hun; 
Dy lwyd dryganaidd wedd sy'n tori 'nghalon i. 

O 1 Alic, &c. 


Ac erbyn boreu dranoeth, cyn tori gwawr y dydd, 
Dan bren ar dysw o laswellt y cafwyd teg ei grudd 
Yn farwol, gyd a'i bach o fewn ei mynwes glau, 

A'i breichiau tyner yn y fan o'i amgylch wedi ymgau, 
. A chareg dan ei phen ar hon y cerfiai hi 

Y geirau Alic, Alic, mae'r cwbwl trwot ti. 


Yn mynwent Eglwys Fechan mewn tawel fedd fe'i rhoed, 
I orphwys gyd a'i baban yn ddwy arbymtheg oed, 
A'r geinciog Ywen werdd saif yno fel yn brudd. 


A'i gwlithog ddail a wlych y fan lle gorwedd hardd ei grudd, 


Ac fel pe byddai'n dyweyd uwch ei gorweddfa hi, 
O ! Alic Alic Alic, mae'r cwbwl trwotjti. 








CARWREREAETH 
NANT YR ODYN 


Mewn tawel fan ar lan y nant, 
Ces fwyniant hefo meinwen, 
A'i chwmpeini lili lân 
Dan frigau mân y fedwen, 
Mewn lle cysgodol dawel fan 
O'r golwg dan y geulan, 
Lle tardd ffynonau gloewon glân 
O'r elltydd illtiog allan. 


Sain y dw'r sy yma'n ben 

Yn treiglo'n ol i'w dreigle, 
"Does achos ofni clywed sên 

Fu rhwng fy Ngwen a mina', 
Gan drwst y dw'r sy'n dod i lawr 

O'r uchder mawr yn disgyn 
Oddiar y graig i'r isel bant 

Sy'n ngwagle Nant yr Odyn. 


Pan byddwyf fi a deuliw'r cân 
Yn eistedd dan y fedwen, 
Yn fynych iawn o glywed cawn 
Leferydd llawn mwyalchen, 








A 






















Yn canu'n bêr ar frigau'r pren... | 
Nes tynu Gwen a minau | 

I eistedd dan y fedwen fraith | 
I wrando 'i pheraidd leisiau. 


Yr adar bach o amgylch hon | 
Sydd oll mor llon eu llafar, 
Yn canu'n bêr ar frigau'r coed 
Ni ches i 'rioed fath bleser ; | | 
Pe cawn i gynyg yma'n awr 
Ar balas mawr y Brenin, 
Myfi ddewiswn fyw mewn pant 
Yn ymyl Nant yr Odyn... 


Tra byddo calon dan fy mron, 
A thra bo llong yn hwylio, 
Tra bo daear dan fy nhraed, 
A thra b'o ngwaed i'n treiglo 
Tra paro 'r haul a'r siriol sêr, 
Tra treiddio mêr trwy'm hesgyrn, 
Mi gara'r ferch sy'n byw mewn pant 
Yn ymyl Nant yr Odyn. 






Adam Evans, Machine, Printer, Machynlleth 





